જ્ય લેખમાલા ન', ૧. 


ક્ષ્વરાન્ય શા માટે? 


લેખક, 


ઇન્દુલાલ ડુનેયાલાલ યાજ્તિકૅ* 
ે ખી એ. એલ એલ. ખી. 


હિન્દ-સ્વરાજય-વિચાર પ્રચારક ફે'ડેના 
મુ'બાઈના ત'ત્રીસડલ તરફથી 
પ્રસિદ્ધ કરનાર, 
જસનાદાસ ટ્વારકાદાસ, ખી. એ. 
૩૪. ચોપાટી રોડ, સુ'બધ 


હ 





કિમત ખે પેસા. ૫૦ નકલની કીંમત રૂ. ૧-૦-૦ 


ઘાપીઠ .*, 
“ “કૂ 
કે ન 
પ “1 #«, વાર . દ 
( કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ 


ધિ “કટ 
ત ર:૨%૯૦.2૮/2/6#7% 


------- -------- -------------* 











શનનાાનર-.નનતત---૭-કઝઆતાતી, 


મિત્ાલતં 9% €॥ળઇકાળઈા0 3૩ કો દ:ક8દ8ાા 19૯૦ કા 11€ 3૦000597 ૫/2810108૪₹ 
11૯55, ૩૯7૪૨15 ૦0 1118 53૦0૦1૯€ા% ડ 3પા1તૅળ૪,. 5૭816305 
[રે૦કતૈ, ઉ1(૪%00, 70100927 814તેં 
ગિ10]118ાલ્તે 9૪% 2111 ઞર્લક્રક 12૫5871083, ઝિ. 4. 
24 0110૪૩81 રિ૦કવે, 
501070૪. 


દક-નાતાાક - ચાઉનનતાણૂક-....લાર,.......... શક “૦-૦-0૮, ૮ર ઇજુ”-નજલણણણણી-નુતાણનન......કમા,...તાક..... ....૦ના................... જ... પિ ------ --------- --ૂૂ-------નજ.... -૦ ક ન્------------ “ૂ-.---- -------- -- 





-------------- -- 


નઞરત વિચાપાઠ મંથાજય 


[ શુઝરાતી જોવીરાડઝિટ ત્રિમાન | 


શ્રનુરમાંજ #૪મ્કત થઢ્તાય 
પુસ્તવનું નામ -?-વાન1૦્ય5 ૨૫1 :2 ? 


વિવ્વત્ઝર:ર/3૭ .૪# 


4: 5% કકાર પાઇઝઇસઝાબાજસાાપતા4-.4:૩નટ " ૧.3૫૩ કતરા. ૯૧ા૪ાવ..વફાત 





બસ્તાવના* 
હમ૬વક 


“સ્વરશાન્ય લેખમાલા?” ને પહેલે અક પ્રસિદ્ધ કરતાં ખે બાલ 
કડેવાની જરૂ૨ લાગે છે. ત્રીશમી કમ્રેસે સ્વરાજ્ય વિષે એવા મુદ્દાનો ઠરાવ 
પાર કર્યો છે કે સ્વરાન્યતી ।સદ્દિ અથે હિન્દના રાજબ ધારણુમાં ધણા 
મ્હોટા સુધારા કરવાનો અવસર આવ્યો છે અને સુધારાની યોજના ધડવા 
તેમજ તે વિષે ચળવળને એક કાર્યક્રમ રચવા ઓલ-ધન્ડીઆ કાકોસ 
કમીટીને સત્તા આપવામાં આવે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે છેલ્લી 
કમસે સુધોરાએઓની ચર્ચા હરવા તેમજ ત્હેનું સાત પ્રજામાં ફેલાવવાની 
સર્વેને સચના કરી છે. તે અતુસાર મુંબાઈ અને મદ્રાસ, કલકત્તા અને 
અલહાખાદમાં જુદી જુદી પ્રશૃત્તિઓ શરૂ કરવામાં આવી જે. તેજ પ્રમાણે 
આખા હિન્દમાં સ્વરાજ્યનેો મત પ્રવર્તાવવા માટે એક ફૂડ ઉધાડવામાં 
આવ્યુ છે અને ત્હેમાંથી પત્રો, પુસ્તકે। વગેરે પ્રગટ કરવાને એક ત-્રી- 
ચ્પોનુ મ'ડળ નીમાયું છે. ત્હેમાં મદ્રાસ તરફથી મીસીસ એતી ખીસન્ટ 
અને મી. સી. પી. રામસ્તામી આયર, કલકત્તા તરફથી મી. પૃથ્વીશ્ષ ચન્દ્ર 
શય, બીટઠાર તરફથી મી. મઝહર-ઉલ-ડકુક, અલહાબાદ તરશ્થી મી. સી. 
વાય. ચીન્તામણી અને મુંબાઇ તરફથી મી. રતનસી ધર્મસી, મી. ઓમર 
સોખાની અને તીચે સહી કરનાર કામ કરશે. આ ફ ડની સુ બાઇની શ્ચરાખા 
તરફથી આ લેખમાલા ગુજરાતી ભ્રાષામાં પ્રસિદ્ધ કરવાતે। નિશ્રય કરવામાં 
આવ્યો છે; અતે તેને અ'ગે જણીતા લેખકો પાશે જીદા જુદા વિષયે: પર 
વિચારપૂર્ણુ અને પ્રોત્સાહક લેખો! લખાવવાની અમે વ્યવસ્થા કરી છે, 

આ લેખમાલાને હેતુ ચારેજ બરાબર પાર પડે કે ન્યારે ત્હેનો ચુજ- 
રાતમાં ધણુ! અહેળે પ્રચાર થાય ત્યારે, હાલ તાલુકાઓમાં અને ગામડા 
ઓમાં જે વખતે રાજકીય મડલે સ્થપાયાં નથી તે વખતે સ્ત્રાભાવિક રીતે 
આ કામ ધણું કઠિન છે, માટેજ આ લેખમાલાના દરેક અ'કની છુટક 
કિમત ખે પૈસા રાખવામાં આવી છે અને ત્હૅેની પચાસ નકલ રૂ. ૧)માં 
આપવામાં આવશે. અમે આરા રાખીયે છીયે કે રાજકીય સવાલોમાં 
રસ ભેતા સર્વ ગુજરાતીઓ આ વ્યવસ્થાનો પુરેપુરો લાભ લેશે એટલુજ 
નહિ પણુ પોતાના મિત્રમળમાં તેમજ પોતાના ગામ અને તાલુકામાં ત્હેની 
વહેચણી કરવામાં અમને ધણી સહાય કરરે. આ લેખમાલાની વહેચણી 
«હેની પ્રસિદ્ધિ જેટલી-બલ્કે તેથી પણુ વધારે અગત્યની છે ગએ વાત ધ્યા- 
નમાં લઈ આ કાર્યમાં બનતી મદદ આપવા સર્વને વિતતિ છે, 


૧-૪-૧૨. જમનાદાસ ઠ્વાર્કાદાસ, 


% સ્વરાજ્ય શા માટે? 
નક /્પસક- 


સ્વત'ત્રતા અને સ્વરાજ્ય. 


દુનિયામાં એવે કચે। મતુષ્ય છે--સુધરેલે! કે જ'ગલી, 
પૂર્વ માં કે પશ્ચિમમાં--કે જેને સ્વત 'ત્રતા પસ નથી ? એવો 
કેણુ મતુષ્ય પૃથ્વીના તલ ઉપર જીવે છે કે જેને ખીજાના ખ'ધ- 
નમાં રહેડું ગશે છે--તે કહે તેમ કામ કી અને ત્હેની મરજી 
માફક ખાવુ', ભોગવવુ' અને ફૂરવુ' ગમે છે ? તત્વજ્ઞાની ગ્રીસમાં 
અને સુધરેલા રોમમાં ગુલામગીરી હુતી અને ગયા સેકામાં 
તે સ્થિતિ નાખુદ થયા પછી હુજી પણુ એવાં ખ'ધને। અને કાય- 
ઢાએ હુયાત છે કે જે ગુલામગીરીનુ' ભાન કરાવે છે. પરન્તુ 
પુરાણા કાલમાં કે સુધરેલા યૂરપ, અમેરિકામાં ગુલામગીરી કેવલ 
જુલ્મનાંજ પરિણામે હુતી અને જ્યારે તે વધારેમાં વધારે સ્થિર 
જણાતી ત્યારે પણુ એ જુલ્મી ધુ'સરી કાઢી નાંખવાને ગુલામો 
હમેશાં આતુર રહેતા હુતા. તો પછી હાલ જ્યારે મનુષ્યનુ“-- 
સાધારણુ સાદા મતુષ્યતુ ગૌરવ સાહિલનાં પ્રસિદ્ધ પાનાં ઉપર 
ચઢયું છે અને ધતિહાસનાં પુસ્તકમાં અમર અક્ષરે અ 'કાયું છે 
તે વખતે સ્વય “સિદ્ધ સ્વત'ત્રતાના એક અણુનો પણુ ભોગ, 
આપવા કેણુ વેયાર હુરે ? 

પરન્તુ મતુષ્યની સ્વત'ત્રતા કેવલ ગુલામગીરીના અશા- 
વથી અટડતી નથી. અથવા--ખીજી રીતે કહીએ તો--મનુ- 


« અમારે જણાવવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે હિન્દના સ'બ'ધમાં સ્વરાજ્ય 
તે ખાંટીરા સામ્રાન્યના અગ તરીકે જ સમજવાવું છે. 


(ર) 


થ્યની સ્વત'ત્રતા ત્યારે જ સ'પૂણું અને સફલ થાય છે કે જ્યારે 
જે રાજસ'સ્થામાં તે અ'ગભૂત છે તે પણુ ઉદાર અને 
સ્વત'ત્ર હોય. કારણુ કે આન્‍્તર વ્યવસ્થા અને ખઠ્ઠારથી રહ્ષ- 
ણુના જે હેતુ અર્થે સર્વ રાજસ'સ્થાએ હુયાત છે ત્હેને અ'ગે 
શહેરીએ ઉપર અસ્નુક અ*મુશે। મૂકાય છે, અને ત્હેમના શિર- 
પર અસુક પર્મો નિયત થાય છે; તેમ જ ખીજી પાસથી રાજ્યમાં 
ભાગ લેવાના, ન્યાય મેળવવામાં તથા સુલેહુ ભોગવાના સામાન્ય 
હુકત્હેમને મળે છે. આ ધર્મ, અને આ હુક, અમેરીકા, ફ્રાંસ. જેવા 
પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાં અતિશય વિશાળ હોય, ફે ઇંગ્લ'ડ અને સ”- 
સ્થાનોની માકક ઓછા વિશાળ છતાં ઉદાર અને ઉન્નતિકારક હોય, 
કે આપણુ દેશની માફક અતિશય દરિદ્ર અને બ'ધનકારક પણુ 
હોય. આથી સ્વાત”“ગ્યપ્રેમી લોકો કેવલ ગુલામગીરીના અભા- 
વથી સ'તેોષ પામતા નથી પણુ પ્રજાકીય રાજ્ય-સ્વરાજ્ય માટે 
તલસે છે. વ્યક્તિ માઢે જેમ સ્વત'ત્રતા તેમ પ્રજા માટે સ્વરાજ્ય. 


યૂરોપમાં સ્વાત'ત્યવિકાસ. 


ચૂરોપના'ધતિહાસપટ ઉપર દેણિ કરતાં જણાય છે કે બ્ય- 
કિતની સ્વાત'ત્રતા અને રાષ્ટ્રીય સ્વરાજ્યના સિદ્ધાન્તો એક પછી 
એક ઉદૂભવ્યા છે. ચૌદમા અને પ'દરમા સૈકામાં ગ્રીસ અને 
રશમતુ' સુન્દર, શિણ, સાહિત્ય યૂરાપની પ્રજાઓને પ્રાપ્ત થયું તેથી 
ત્હેમના સ્થિર સ્તાનમાં એટલે। આશ્ચર્યકારક વધારે થચે।, તેમજ 
અઝુક જીણ માર્ગમાં વિલાસ કરતી ત્હેમની વિચારશકિત એવાં 
નવાં બ્હેણુમાં વહેવા લાગી કે જેથી પુરાતન શ્રદ્ધાના ગઢને 
મજબૂત પૌક્ક્ી લાગ્યો. મનુષ્યની ખુદ્ધિએ ધીમે ધીમે પોતાનુ' 
સાશ્રાજ્ય સ્થાપ્યુ', અને પોતાની સત્તા અને પ્રદેશ વધાર્યો. 
ચરિણાસે લ્યુથરનો ધાક સુધારો ઉત્પન્ન થયે! અને દાવાન- 


(૩) 


લના વેગે પ્રસર્યો. સૈકાએ જતાં મતુષ્ય શકિતના પ્રભાવે જ્ઞાન 
અને વિજસ્તાન, ધમ અને સાહિત્યના નવા ભ'ડાર ઉઘાડયા અને 
સવ દિશાઓમાં જુની શ્રદ્ધાએ, જુની માન્યતાએ।--સેકાએ। 
સુધી પૂજેલી જુની મૂર્તિઓનુ' ખ'ડન થયુ. 

પરન્તુ મતુષ્યની સ્વત'ત્ર શક્તિને એક વાર ચમત્કારિકૅ 
વેગ મળ્યા પછી, ત્હેૈના વ્યાપારને કે।ણુ રેકી શકે ?--ત્હેનાં 
ક્ષેત્રને કોણુ મયાદિત કરી શકે ? જે જમાનામાં ધામિક સવત” 
ત્રતાએ ઇંગ્લ*ડમાં પ્યુરીટન મત ઉપજાવ્યોે। તે જ વખતે રાજકીય 
સ્વત'ત્રતા માટે ઇંગ્લ'ડમાં પ્રજાએ પહેલુ' અને છેલ્લુ' યુદ્ધ આરંભ્યું 
અને જુલ્મી અને ઉન્મત્ત રાજાના પ્રાણુહુરણુ કરી--થેડા વખ- 
તને માટે-પ્રજાકીય રાજ્ય સ્થાપ્યુ. ત્રીશ વર્ષમાં વધારે શાન્ત 
રાજ્યપશિવ્તન થયું અને મૂર્ખ રાજ વખત સમ૬૭ ઇંગ્લ'ડની ભૂમિ 
છોડી ગયચે..પરન્તુ યૂરાપના સર્વ દેશે। કાંતા આ ખનાવોનો ગ'ભીર 
અર્થ સમજી શકયા નહિ કે કાંતો તે સિદ્ધ કરવા ઉઘયમી થયા 
નહિ. ગમે તેમ હેય પણુ આસપાસનાં સવ રાજ્યમાં ધીમે 
ધીમે જુજ સુધારા થતા હુતા; ત્યારે પ્રૉંસમાં તો રાજ્યત'ત્ર, 
અમીરમ'ડલ અને પાદરીઓની સત્તાનો ૬'શ પ્રજાને વધારે ને 
વધારે સાલવા લાગ્યો,--ગરીબાઇ અને ભૂખમરાથી પીડાતી 
મજાના હુદય ઉપર ધાર્મિક તેમજ રાજકીય સ'સ્થાઓને। ભાર 
વધારે ને વધારે નિર્દથ અને અસહ્ય થયો. પરિણામ સ્પષ્ટજ 
હેતુ સન ૧૭૮૯ માં સ્વત'ત્રતાનો દાવાનલ સળગ્યો અને ત્હેસે 
એક સપાટે રાજા અને રાણી, અમીરો અને ધમગુરૂએ, નિર્દય 
રાજષુરૂષો તેમજ ઉમદા દેશભકતેો-સર્વેના ભોગ લીધે. 

આમ મનુષ્યનુ' ગૌરવ અને સ્વત'ત્રતા સિદ્ધ થઈ-પોતાના 
જ જુલ્મી રાજાઓ સ્હામે પ્રજાએ પોતાને હક સિદ્ધ કથી. પણુ 


(૪) 


સમગ્ર દુનિયામાં દરેક રાષ્ટ્ર્ના-ન્હાનામાં ન્હાની ફે નખળામાં 
નખળો પ્રજાનાં હુક એગણીસમા સેકામાંજ સિદ્ધ થયા. “ અઢા- 
રમી સદી જેમ વ્યક્તિસ્વાત”-્યનો જમાનો હુતો લેમ ઓગ- 
ણીસમી સદી રાષ્ટ્રીયત્નનો યુગ હુતો. ઇંગ્લ'ડ અને રૂશીઆની 
સહાયથી ગ્રીસે તુકસ્થાન સ્હામે ખ'ડ ઉઠાવ્યુ' અને છેવટે ત્હેની 
જુલ્મી ધુ'સરી ફે'કી દઈ સ્વત'ત્ર ખન્યુ* જે બે દેશોમાં નવી 
ભાવનાએ વીજળીક ત્વરાથી અજખ પરિવતેન ર્યું તે તો ઇટલી 
અને જર્મની હુતા. અ'દરના વિરોધો અને પરદેશી શત્રુઓની 
સામે થઇને બન્ને દેશેએ લગભગ એકજ વખતે રાષ્ટીય એકતા 
પ્રાતત કરી. નેપોલીયનના પ્રજારાથી જાગેલુ' ૪ંટલી ખે ત્રણુ 
નિષ્કૂળ પ્રયત્ના પછી ઔંસ્દ્રીયાથી સ્વત'ત્ર બન્યુ, અને જર્મ- 
નીએ સેકાએથી પોતાના ઉપર પડતી ઓંસ્ટ્રીઆની ઝેરી છાયાને 
દૂર કરી. અને એગણીસમા શતકના છેલ્લા ભાગમાં સ્લાવ 
કોમની જે રાષ્ટીય હીલચાલ જાગી છે તેણે હાલનો રણુયસ 
મચાવ્યો છે. ''4& 
રાષ્ટ્રીય સ્વત'ત્રતા-અથવા-સ્વરાન્યનેો સિદ્ધાન્ત યૂરેપમાં 
આમ ઉત્પન્ન થચે।. 
હિન્દમાં સ્વરાજ્ય. 
યરોાપના ઇતિહાસ ઉપરથી આમ જણાય છે કે ખ્રીટીશ 
સાચઆાજ્યમાં સ્વરાજ્ય માટે જે ઉંડી ઇચ્છા આપણા દેશમાં જન્મી 
છે, અને જે છેલ્લી કૉંગ્રેસે ખ્રોટીશ પ્રજાને અને જગતને જાહેર 
કરી છે તે કેટલેક અ'શે આધુનિક ઇતિહાસના જ્ઞાનને આભારી 
છે, તો ખીજી પાસથી સુધરેલા દેશના છેલ્લા સિદ્ધાન્તોથી 
સ'મત છે. પરન્તુ હિન્દના કેટલાક વતની કેવલ યૂરોપના 


# લેખકના એક લેખમાંથી. 


(૫) 


ઇતિહાસ ઉપર જ પોતાની ભાવનાને ટેકવે છે અને હાલ 
અધોગતિ પાસેલા પણુ એક વખતે સર્વીપરિ તેજથી રાજતા 
પોતાના દેશના ઉજ્જવલ તેમજ ફુર્ભીગી ઇતિહાસ તરફે નજર 
કરતા નથી? વેદનાં શાન્ત સૂકતોની પાછળ વીરતાને-આત્મ- 
પ્રભાવનો જે અગ્નિ રહેલો છે તેથી કેોતુ' હુઢય ચેતન પામ્યું 
નથી ? રામાયણુ અને મહાભારતમાં અમર અક્ષરે વ્ણુંવેલાં 
દિવ્ય પરાકમે। વાંચી હિન્દ-સ્વરાજ્યના દિવસો કોને યાદ નથી 
આવતા અને સ્વરાજ્ય ભોગવવાની આપણી તાત્વિક શકિત 
વિષે કોને શ'કા રહે છે ? અરે।ક અને ચ'દ્રગુસ, વિકમ અને 
-શાલીવાહુનનાં સાસ્રાજ્યના સમયતુ' સ્મરણુ કરતાં, સ્વરાજ્યનુ' 
રક્ષણુ અને પાલત કરવાના આપણા સામથ્ય વિષે કોની ખાત્રી 
થતી નથી ? અને આ સાથે જે યાદ રાખશે। કે સ'પુર્ણું સુધા- 
રાની હાલ મગરૂખી કરનારા દેશ-ઇંગ્લ'ડ, અને ફ્રાંસ અને 
'જમૈની તે અરસામાં જ'ગલી હઢુતા અને રોમની રાજ્યસભા- 
ઓમાં ત્હેમના પ્રતિનિધિએ તરફ અમીરી રોમનો તિરસ્કારની 
દેષ્ટિથી નેતા હુતા, તો તે વખતે જળહુળત્‌। આપણા ઉદયસૂયનુ' 
કલ્પનામાં દશન થશે ! 


આ પછી હિન્દના દુલાગ્યના દિવસો આવ્યા--જેમ ઇતિ- 
'હાસના ચકમાં દરેક પ્રજાને શિર વખતે વખત આવે છે. સુસ- 
લમાન રાજાઓએ વારંવાર હુમલા કરી દેશી રાજાઓને ઢુરાવ્યા 
અને ત્રાસજનતક જુલમ કરી અને અઢળક છુંટ લઇ પાછા 
સ્રીધાવ્યા, પરંતુ સદ્ભાગ્યે આવી સ્થિતિ લાંબા વખત ચાલી 
નહિ. હિન્દનું' ધનહુરણુ કરવા જેઓ આવ્યા હુતા તેઓ 
રાજ્ય કરવાને હિન્દમાં રહ્યા અને થોડા વખતમાં પરપર્મી 
હોવા છતાં સ્વદેશી થયા, સેકાંએ સુધી સુસલમાન રાજાઓએ 


(૬) 


જે રાજ્ય-કેોઇ વખત ઉદાર તો કોઈ વખતે કૂર-હિ'હમાં 
ચલાવ્યું ત્ડેને પરરાજ્ય કહેનાર સજ્જનો ભૂલી જાય છે ફે સન 
૧૦૬૬ માં ઇંગ્લ'ડને હુરાવનાર નામને હુજી પણુ ત્યાં રાજ્ય 
કરે છે અને છતાં તેમનુ રાજ્ય પરદેશી ગણાતુ' નથી. 

આથી સુસલમાન રાજ્યના લાંખા કાલને દેશભકત હિન્દી 
સ્વરાજ્યના જમાના તરીકે ગણે છે. પરન્તુ તે કાલમાં હિન્દના 
મૂલ વતની હિન્દુઓના સ્વરાજ્ય માટે-ઘણીવાર વ્યથે અને કોઈ 
વાર સફેલ-જે વીર પ્રયત્નો થયા છે તે હિન્દના ઇતિહાસને 
ચમત્કારિક રસથી ભરે છે અને હિન્દના અન્તઃકરણુના ઉ'ડામાં 
ઉંડા ભાગમાં રહેલી સ્વાત'શ્યની આકાંક્ષા સૂચવે છે. ઉત્તર હિન્ડુ- 
સ્થાનમાં રજસુતો સૈકાએ સુધી વાર'વાર લડયા અને છેવટે 
પરાજય પામ્યા ત્યારે પણુ પોતાતુ' આત્મગૌરવ અને સ્વાભિ- 
માન સાચવી રહ્યા. દક્ષિણુમાં વિજયનગરતુ' હિન્દુ રાજ્ય સુસ- 
લમાનો સ્હાામે વર્ષો સુધી ટકી રહ્યું અને હુવે તે સ'પૃર્ણ્‌ નાશ 
પામ્યું છે ત્યારે પણુ ત્ડેના અવશેષ રૂપ ઉત્તમ મકાનો અને 
સ્ત'ભો ત્હેની જાહાજલાલીનુ” પ્રવાસીને સ્મરણુ કરાવે છે. પશ્રચિ- 
મમાં મરાઠોએએ સ્વત'ત્રતાના જે ભગવે। વાવટો ચઢાવ્યો 
ત્ડેના પરાજય ડરતાં અ'ગ્રેજોને ઘણી ખેન પડી. અને છેક ઉત્ત- 
રમાં નાનકપ'થી શીખ લોકોએ અને પછી રણુજીતસિ'હુના 
રાજ્યવ'શે બ્રિટિશ સત્તાનાં ઉભરાતાં પૃર સ્હામે છેલ્લો બચાવ 
કર્યો, તે પછી સમય ખદલાયેો છે; બ્રિટિશ રાજછત્ર નીચે 
સમગ્ર હિન્દ એક બન્યુ' છે અને ત્ડેણું કાયદેસર પગલાંથી 
સ્વરાજ્યની ચળવળ જગાવી છે. 

હિન્દની ગરીબાઇ. 

આમ સ્વરાજ્યનોા સિદ્ધાન્ત યૃરાપના ઇતિહાસમાં ઝળકે 

છે એટલુ'જ નહિ પણુ સ્વરાજ્યની આકાંક્ષા હિન્દના હૃદયમાં- 


(૭) 


ત્હેની ઉન્નતિના મધ્યાહ્નમાં તેમ ત્હેની અવનતિની સ'ધ્યામાં- 
હુમેશાં સમાએલી છે. આથી ખ્રિટિશ રાજ્યત'ત્ર-કારણુ કે સ્વા- 
ત'ગ્યક્રેમી ખ્રીટનના સ'બ'ધ સ્હામે નહિ પણુ હાલના રાજખ”- 
ધારણુ સ્હામે જ આપણી ખધી કૂરીયાદ્ઠ છે-તે વધારેમાં વધારે 
સ'તોષકારક હોત તો પણુ ઇંગ્લાંડતા નોકર મટી મિત્ર ખન- 
વાની--ખ્રિટિશ સાસ્રાજ્યમાં સ્વરાજ્ય મેળવવાની સ્વય'ભુ ઇચ્છા 
દેશમાં જાગૃત થાત. બાખુ સુરેન્દ્રનાથ બેનેરજીએ વારવાર 
જણાવ્યુ છે તે પ્રમાણે સ્વરાજ્ય એ જુદરતને। નિયમ છે અને 
ઇશ્વરતુ' વિધાન છે. 


હુવે ઇ'ગ્લ'ડના સુધરેલા અમલથી આપણુને ઘણા લાભ 
થયા છે એ વાત નિઃશ'ક છે. છેલ્લાં ૧૫૦ વષમાં રાજકીય 
કલહો અને લડાઇઓની સખ્યા ઘટતી ગઇ અને ગયા પચાશ 
વર્ષમાં આપણે શાન્તિ ભોગવી છે. ઉપરાંત સુધારાનાં નવા સાધ- 
નોથી તેમજ પાશ્ચાય કેલવણીના પ્રસાર વડે આપણુને જે અતુ- 
પમ જાગૃતિ મળી છે તે માટે પણુ આપણે 5'ગ્લ'ડન। આભારી 
છીએ. અને અમારે મન આથી પણુ વધારે મ્હાટો લાભ એ છે 
કે સૈકાએ પછી હિન્દના ખધા ભાગ શક રાજત'ત્ર નીચે આવ્યા 
અને તેથી હિન્રી એકતા અને રાષ્ટ્રીયતા સિદ્ધ કરવાની આપ- 
ણુને તક મળી. આથી સર્વ હિન્રદીઓનોા મકકમ અભિપ્રાય 
થયે! છે કે હિન્દના વિકાસ માટે ખ્રીટનનો રાજકીય સ'બ'ધ 


સૈકાંએ સુધી અત્મ'ત આવશ્યક રહેશે. 


પરંતુ આ ચિત્રની ખીજી ખાજુ ઘણી ભય'કર છે, કારણુ 
જે બ્રિટિશ અમલ નીચે આવ્યા પછી આપણુને અનેક રીતે 
ખમયું પડયું છે. ને શાન્તિ અને સુલેઢુ સથપાયાં છે તો આથિંક 


(૮) 


આખાદાની અને મનુષ્યત્વનો પ્રભાવ આ દેશમાંથી સીધાવ્યા 
છે. પ્રથમ આપણે ગરીખાઈની હુકીકત વિચારીશુ'--કારણુ કે 
ઇંગેજે આ દેશમાં મૂળ વેપાર અર્થે આવ્યાં હુતા અને ક'પની 
સરકારે ખુલ્લી રીતે વેપારી રાજ્યપદ્ધતિ ચલાવી હુતી. હિન્દ 
કેવલ ખેતીને પ્રદેશ છે એમ મૃખપણુ ખકનાર૨ સઉ કોઇ ભૂલી 
જાય છે ફે આ દેશ શરૂઆતમાં સાલના સચાથી અને હાથના 
કડસખથી એવે સુન્દર માલ ઉત્પન્ન કરતે! હુતો, કે તે આ દેશની 
જર્રીઆતને પૂરે પાડતે હુતો, એટલુંજ નહિ પણુ ઇરાન 
અરબસ્તાન અને યૂરાપમાં ઇંગ્લ'ડ સુધી તે મોકલવામાં આવતે 
હુતે!. પણુ સાંચાકામની શે।ધધ ઇંગ્લ'ડમાં થઇ એટલે વણુાટના 
ધ'ધા ઉપર સર્વા રીતે દખાણુ મૂકવામાં આવ્યુ'! ઇગ્લ'ડના 
ખ્હારામાં ત્હેના ઉપર ૬૦ અને ૭૫ ટકા સુધી કર નાંખવામાં 
આવ્યો અને હિન્દમાં વણુકરો ઉપર ઘણ્‌। જુલમ શુજારવામાં 
આવ્યો. બીજી પાસ ઇંગ્લ'ડમાં બનેલે માલ વધારે ને વધારે 
જથામાં હિન્દમાં આવવા લાગ્યો અને વણેલા માલની સરખા- 
મણીમાં તે સાંઘો હોવાથી ખુખ ખપવા લાગ્યો. વણાાટને। સુન્દર 
હુન્નર આમ તૂટયો. રેશમ અને ઉનના હુન્નરને પણુ ખ્હા- 
રના સાંઘા માલથી ધેોકે। લાગ્યો અને આ ઢુન્નરો નાશ પામવાથી 
ખેતી ઉપર જ હિન્દની ત્રીસ કરોડની વસ્તીનો આધાર રહ્યો. 
એક જ'ગલી પ્રદેશની માફક ફકત કાચો માલ પરદેશ સેોડલી 
પરદેશી તૈયાર માલ વાપરવાની ત્હેને ફરજ પડી. આ ઓઘો- 
ગિક વિનાશને અટકાવવાને ખ્રિટિશ સરકારે ક'ઇજ પગલાં ન 
ભર્યો--પરદેશી માલ ઉપર જકાત ન નાંખી કે દેશી ઉદ્યોગોને 
ક'ઈ ઉત્તેજન ન આપ્યું. ઉલટુ' ઇંગ્લ'ડના લાભ અર્થે ત્હેને 
વિનાશ કરવામાં સરકારે દુર્ભાગ્યે ઘણુ! ભાગ લીધે. 


(૪) 


કપની સરકારને બદલે ખ્રિટિશ શહેનશાટુતના હુકમ 
નીચે હિન્દ આવ્યુ' ત્યાર પછી પણુ પ્રથમ તે વર્ષે વર્ષે 
લાખો પાઉ'ડ ખર્ચી સરકારે રેલ્વેને ઉત્તજન આપ્યુ' છે. પરંતુ 
તે રેલ્વેના ઝરેોખારથી હિન્દી વેપાર ઉઘાગને ફાયદો થવાને 
ખદલે તેને માટે જરૂરનો કાચો! માલ પરદેશ ઘસડાઈ જઈ 
નુકશાન થાય છે, ઇંગેજી રાન્યમાં દેશની હુંશીઆરી કમી થઇ 
ન હુતી પણુ નવા સ'ચોગો અને નવી કેલવણીથી ઉલટી વિકાસ 
પામી હુતી; અને તેથી થોડાં વર્ષમાં રુને કાંતવાની તથા વણુવાની 
સ'ખ્યાબ'ધ મીલે। સુ'બાઈ ઇલાકામાં દેશી નાણાંથી અને દેશી 
વહીવટથી સ્થપાઈ, પરંતુ વણાટ કામની સ્હામે જેવી રાજનીતિ 
ચલાવવામાં આવી હતી ત્હેવી મીલના હુદ્નર સ્હામે પણુ ચે।જ- 
વામાં આવી અને મીલમાં ઉત્પન્ન થતા કાપડ ઉપર કર નાંખ- 
વામાં આવ્યો. આથી મીલે! નાશ પામી નથી; પરતુ ત્હૅની 
આખાદાની અને ત્હેનો વધારો તે કર શિવાય હાલ ઘણે। વધારે 
હાત એ નિઃશ'ક છે. 


શણુને હુન્નર ખ'ગાલમાં છે પણુ તે સ્હોાટે ભાગે ઇ'ગ્રેન્નેના 
હાથમાં છે. સોનાની જે ખાણ્‌। મૈસુરમાં છે તે મ્હાટે ભાગે 
બ્રિટિશ નાણાંથી ખોદવામાં આવે છે. લોહું' અને કોલસાનો 
ઉઘોગ કેટલેક અ'શે આપણા હાથમાં છે--ટાટાનાં લે।1ઢાનાં કાર- 
ખાનાથી તે ઉદ્યાગને ઘણું ઉત્તજન મળ્યું' છે. આ સઉ ઉઘોગે। 
હિન્દની વસ્તીના પ્રમાણુમાં તેમજ પરદેશી માલની ખપતના 
પ્રમાણુમાં કિંચિત્માત્ર છે અને પરિણામે દેશ્વની ૭૫ ટકા વસ્તી 
ખેતીવાડી ઉપર નિર્વાઢુ ચલાવે છે. 


આસ દેશનો સુખ્ય આધાર ખેતી છે; પણુ ત્હેના ઉપર 
કેટલી આકૂતો આવે છે ? છેલ્લાં થોડાં વર્ષમાં જ કેટલા ડુકા- 


( ૧૦) 


ળથી આપણુ ખેડુતોનુ' લોહી સોસાયુ' છે ?-અને જરા વરસાદ 
ન પડતાં સવત્ર કેટલી કારમી જ્રાળ પડે છે? આનાં કારણે 
મ્રુખ્યત્વે બે છે. (૧ ) નહેરેની અને કુવાની અછત અને (૨) 
જમીનનુ વધતું જતું મહેસુલ. દુકાળના સવાલ તપાસવાને જે 
કમીશન નીમવામાં આવ્યુ” હતું ત્ડેણે, વરસાદ અનિયમિત 
થાય ભારે પાણીની અછત પુરી પાડવાને સ્હોાટી નદી હાય ત્યાં 
નહેરો અને ખાકીને સ્થળે મુવા ખોદવાની સરકારને ભલામણુ 
કરી છે. પરન્તુ તે બન્ને ઉપર જુજ ખર્ચ કરી સરકારે સ'તોષ 
માન્યો છે. બીજી પાસ મહેસુલ ઉપર કઈ મર્યાદાએ નથી, 
એટલે દર નવી આંકણી વખતે તે મરજી માફક વધારવામાં આવે 
છે. આ સ્થિતિમાં હિન્દ ફુકાળને શરણુ કયાં સુધી રહેશે અને 
ખેતીવાડીમાં સુધારો કરવાની તક ગરીખ ખેડુતને ક્યારે મળશે 
તે સમજાતુ નથી. 

આ ઉપરાંત દર વર્ષે ક'૪ પણુ બદલા સિવાય હિન્દમાંથી 
નાણાંની જે મ્હાટી રકમ ઇ'ગ્લ'ડ મોકલવામાં આવે છે તેથી દેશ 
વધારે ગરીખ ખને છે. હોમ ચાજ-ઇંગ્લ'ડમાં હિન્દી રાજત'*ત્રના 
ખર્ચ-ખાતે લગભગ ત્રીશ કરોડથી વધારે રૂપીયા ઇંગ્લ'ડ મે।ક- 
લવામાં આવે છે. ઈન્ડીયા એફીસનોા ખર્ચ અને હિન્દી વજી- 
રનો પગાર, અનેક કામ માટે ઇંગ્લ'ડમાં ધીરેલાં નાણાંનુ' વ્યાજ 
અને ખાસ કરીને સીવીલ સર્વીસના અમલદારેોના પગારની 
આ રકમ ખનેક્ષી હોય છે. ઔદ્યાગિક રાજનીતિનુ' અને અસા- 
ધારણુ મ્હાટા પગારે સ્હોટે ભાગે ઇંગ્રેનેને જ ઉંચી નોકરી 
આપવાનુ* આ પરિણામ છે. અને ન્યાં સુધી ઉડાઉ ખચ માટે 
ઇ'ગ્લ'ડનાં નાણાં ઉછીનાં લેવામાં આવરે અને ઇ'ગ્લ'ડમાંજ 
સીવીલ સર્વીસની પરીક્ષા લેવામાં આવશે ત્યાં સુધી કરોડો 
રૂપીયા દર વર્ષે હિન્દમાંથી જરો. 


કસ ( ૧૧ ) 

પરન્તુ હિન્દની ગરીખાઇ પૂરવાર કરવાને આ બધુ ધ્યા- 
નમાં રાખવાની શી જરૂર છે ? દરક હિન્ટીની આકૃતિમાં અને 
દેશના દરેક ભાગની સ્થિતિમાં ગરીખાઇ સપણ અક્ષરે અ'કા- 
એલી છે. ઘણુ પ્રવાસીઓએ જણાવ્યુ' છે કે ત્રીસ ચાલીસ 
 થર્ષ પૂર્વે જ્યારે તેએ હિન્દમાં આવ્યા હતા ત્યારે ખેડુતની 
' સ્રીઓના અ'ગ ઉપર જે ઘરેણાં દીસતાં હુતાં તે હુવે અદશ્ય 
થયાં છે. થોડાં વર્ષ પર્વે સરકારે લોકોની સ્થિતિ વિષે ખાનગી 
તપાસ કરાવી ત્યારે જવાબદાર અમલદારો તરફથી જણાવવામાં 
આવ્યુ' હુતુ' કે હિન્દનાં લાખો મતુષ્યોને ખીજી વાર ભાજન 
મળતુ નથી અને તેથી પણુ વધારે મ્હાઢો એવો વગ છે કે જે 
હુમેશાં એછુ' ખાવાથી શરીરને પોષે એટલે ખોરાક લેતો 
નથી-લઈ શકતે! નથી, આ ઉપરાંત દિને દિને હિન્દના ભીતરમાં 
રહેલાં લાખો ગામડાંમાં ભૂખમરાથી મરતાં ગરીખ લેકે કેણુ 
જાણુ કેટલાં હુશે ? 


આ ઉપરાંત એક ખીજી ગરીખાઈ છે કે જે તરફ સવનું 
લક્ષ ખે'ચવાની ખાસ જરૂર છે. સાધારણુ સ્થિતિના યુવકે 
હાલ ઇંગ્રેજી કેળવણી મેળવે છે-કારણુ કે તે કેળવણી શિવાય 
જીવનનિર્વાહુનાં સાધન ફુર્લભ છે. પણુ હાલ જે કોઈ વધારેમાં 
વધારે ફર ઝુશ્કેલી હિન્દમાં હોય તો એ છે કે કેળવણી મેળ- 
વીને-ખી, એ. ની પરીક્ષા પાસ કરીને શુ' કરવું ? ખેતીમાં કસ 
'નથી, ખીજા ઉદ્યોગો ખીલતા નથી, વેપાર મ્હોાટે ભાગે પર- 
રૃશીએઓના હાથમાં છે અને રાજ્યની ઉંચામાં ઉંચી નોકરીએ - 
જે તરક ખીજ દેશમાં વધારેમાં વધારે ખુદ્ધિશાળી માણુસો 
વળે છે તે--હિન્ટીઓને પ્રાસ નથી. લશ્કરના અસલદારોની 
નોકરી પણુ ઇંગ્રેનેને જ મળી શકે; ખાકો કાયદાની, સીવીલ 


(1૧૨) 


સર્વીસની, તેમજ સરવ ઉંચામાં ઉંચી પરીક્ષાઓ ઇંગ્લ'ડમાં 
લેવાય છે. સ્વાભાવિક રીતે સર્વ સ્વાભિમાની હિન્દીને લાગે છે 
કે સ્વદેશમાં જ તે પરાયા, લાચાર અને નિરાધાર છે. 


ઉચી નોકરીમાંથી બહિષ્કાર. 


આ વિચાર ઉંચી નોકરીના સમગ્ર વિષય તરફ આપણુ 
ધ્યાન ખે'ચે છે.કારણુ કે હાલના જમાનાને મુસલમાન અમલ સાથે 
સરખાવતાં દેશની ગરીખાઇ જેટલે જ-ખલ્કે તેથી પણુ વધારે 
આશ્ચ્યૈકારક વિપ્યય નજરે પડતે હાય તો તે ઉંચી નેક- 
રીમાંથો હિન્ટદીએને ખહિષ્કાર છે. આપણુને યાદ છે કે અક- 
ખર ખાદશાહુના રાજ્યમાં ટોડરમલ મહેસુલનો મ'ત્રી હુતો અને 
માનસિ'હઠુ લશ્કરનો સેનાપતિ હુતો.અકખર પછી અને અકખરથી- 
ઉતરતી પ'ક્તિના રાજાઓના અમલમાં પણુ છૂટથી અને વિશ્વાસ 
પૃધેક હિન્દુઓને રાજ્યની ઉંચામાં ઉંચી નોકરીએ સાંપવા આવતી 
હુતી. અને હાલના વખતમાં પણુ ઘણાં સ્રુસલમાન રાજ્યમાં 
હિન્દીઓ ઉંચા દરજજાપ'ની અને વિશ્વાસની પદ્દીએ ભોગવે છે. 
પ્રજાનામ્હાટા ભાગને અનુકૂળ અમલ ચલાવવાને ત્ડેના સવ પ્રતિ- 
નિધિની સલાહુ અને સહાય રાજ કર્તાને મળવી નેઇએ એ સિદ્ધાન્ત 
હિન્દમાં હમેશાં સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. પરન્તુ કઇક ધનની 
વેપારી લાલચથી અને ૩'ઈક પ્રજાના અવિશ્વાસથી ઇગ્રેનેએ એ 
સિદ્ધાન્તનો ભ'ગ કયી છે. અમે ઉપર જણાવ્યું કે આથી કેળ- 
વાએલા વગ માં અસ'તોષ અને ગરીખાઈ વધે છે. પણુ રાજ્યને 
આથી પણુ વધારે ઉંડા અનથે થાય છે. જે રાજત'ત્રની ધારા- 
સભામાં પ્રજાકીય તત્વ શુન્યવત્‌ હોય અને જેને ઉંચામાં ઉંચો 
અસલદાર વર્ગ લગભગ સ'પૂર્ણુ રીતે પરદેશી હોય-તૂંકામાં જે 
રાજત'ત્ર પ્રજામતના જરા પણુ સ'બ'ધમાં ન હોય વે પ્રજાની 


( 1૩ ) 


લાગણીઓને વાર'વાર દુ:ખવે અને પ્રજાના સ્વાર્થની નિર'તર 
ઉપેક્ષા કરે એમાં શી નવાઈ? ખરેખર, મધ્યકાલીન ચુરોપના 
સાસ્રાજ્યના સમય પછી આવા બિન-પ્રજાકીય રાજ્યના દાખલા 
જુજ જ છે. અમે જણાન્યુ' છે કે સુસલમાન રાજ્યત'ત્ર સાથે 
આની સરખામણી થઇ શકે જ નહિ. બ્રિટિશ સાચ્રા- 
 જયંનાં સ'સ્થાનોની પણુ સ્થિતિ જુદી છે; કારણુ કે મ્હોા2ામાં 
મ્હટાં સ'સ્થાનો હાલ સ્વરાજ્ય ભોગવે છે. અસેરીકાએ 
ફ્રીલીપાઈન ટાપુને વશ કયી પણુ ત્ડૅમને અતિશય પ્રજાકીય 
રાજખ'ધારણુ આપ્યું અને લગભગ ૧૮ વર્ષમાં તે ત્હેને સ્વ- 
રાજ્ય આપવાનો વિચાર ડરે છે. 

આમ રાજ્યને નુક્શાન થાય છે તો ખીજી પાસથી -- 
ઘણા દેશભ્કતોએ જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે--હિન્દના મતુષ્યત્વને 
પણુ ભય'કર હાનિ થાય છે. જે પદ્ઠીમાં દેશતુ' વધારેમાં વધારે 
ભલુ' કરી શકાય તેમ જ વ્યાવહારિક ખુદ્ધિ અને સામાજીક 
સાનની વધારેમાં વધારે કસોટી અને ઉપયોગ થાય તે મ્હાટે 
ભાગે દેશના વતનીઓ સ્હામે ખ'ધ કરવામાં આવે ત્યારે એ 
ખુદ્ધિ અને એ જ્ઞાનને! વિકાસ કેમ થાય ? અને રાજડીય 
ખુદ્ધિની વિશાળતા અને હૃદયની દઢતા, આત્મવિશ્વાસ અને 
આત્મખળ લોકે માં ન ખીલે તે શહેરીપણાની સુધરેલી ભાવના 
કેમ સિદ્ધ થાય ? પોતાના દેશના રાજત'ત્રમાં ભાગ લેવો એ 
જેમ સર્વ પ્રજાની સ્વય'ભુ આકાંક્ષા છે અને સ્વાભાવિક હુક છે 
તેમ બીજી પાસ તે માનસિક અને નેતિક ઉન્નતિનુ' તથા 
રાજકીય શિક્ષણુતું ઉંચામાં ઉંચુ' સાધન છે. જે ફુ્ભાગી દેશના 
પુત્રા પોતાના રાજયમાં મ'ત્રીપદ કે ઉંચી રાજકીય પદ્ધી ન 
ભોગવી શકે ત્હેના એ હુકતુ' ખ'ડન થાય છે અને શ ઉન્ન- 
તિનાં દ્વાર બ'ધ થાય છે. 


( 1૪) 


શારીરિક નિર્બલતા. 


સરકારને! અવિશ્વાસ ઉંચી નોકરીમાંથી આપણે। બહિષ્કાર 
કરીને જ અટકચેો। નથી; ત્હેણે આપણાં હુથીઆર પણુ ઉતાર્યી છે 
અને લશ્કરમાંથી-અગ્રુક વગ શિવાય-સવને બાતલ કથાછે. હાલ 
યુરોપમાં લડાઈ ફાટી નીકળવાથી હુથીયાર ધારણુ કરવાના અને 
તેની સાથે લશ્કરમાં અમલદારીનાં કમીશન મેળવવાના અને 
બોલ'ટીઅર તરીકે લશ્કરમાં જેડાવાના સવાલે। સ્વાભાવિક રીતે 
'ચચીયા છે; અને છેલ્લી કૉંગ્રેસના ખાહાશ પ્રસ્ુખે આ સવ 
હુકનુ' ઉત્તમ પ્રતિપાદન કર્યું હતુ'' દેખીતી રીતે આ સર્વ હુક 
એક જ સિદ્ધાન્ત ઉપર આધાર રાખે છે-કે સર્વ પ્રજાજનને 
પોતાના રાજ્યના અને સાસ્રાજ્યના રક્ષણુ અર્થે શસ્ત્ર સજવાનોા 
હુક છે. આ સિદ્ધાન્ત ને સરકાર સ્વીકારે તો વોલ'ટીઅર થવાના 
અતે લશ્કરમાં કમીશન મેળવવાના હુક તે આપે એટલુ'જ નહિ 
પણુ સામાન્ય રીતે હુથીઆર ધારણુ કરવાનો માતુષી હુક પણુ 
આપણુને સૉંપે. જેમની ફે!ઇ પણુ વખતે લશ્કરમાં જરૂર પડે 
ત્હેમને નિઃશસ્ત્ર રાખી શકાય જ નહિ; કારણુ કે શસ્ત્રનો ઉપ- 
યોગ કરવાની ટેવ જેમણે ખોઈ હોય તેએ ત્હેના આખાદ ઉપ- 
ચોગ કરી ન શકે એટલુ'જ નહિ પણુ ત્હેમનામાં ઘણુ અ'શે 
મર્દાની *મને વીરતા પણુ ન રહે. 

ઇ. સ. ૧૮૫૭ ના ખળવા પછી-ને કે તે બળવો! સીપાઈ. 
એએ જ કર્ષી હુલો-તે પણુ સમગ્ર હિન્દી પ્રજાનાં ટુથીઆર સર- 
કારે ઉતાયા-મદીનીનુ' સ્ુખ્ય ચિહ્ન ખુ'ચવી લઇ સવને સ્ત્રીવત્‌ 
કર્યા. આથી શારીરિક ખળ, લડાયક શકિત અને હેયાની હામ 
ઉપર ધણી માટી અસર થઇ છે એ ભાગ્યે જ ના પાડી શકાશે. 
ડુથીઆરથી દૃર રહેવાથી ત્હેના ડર વધે છે અને કોઇ પણુ 


( ૧૫) 


ભય સ્હામે લ્હુડેવાની શકિત ગુમ થાય છે. ચોર અને છુ'ટા- 
રાએા, ઝેરી જાનવરો અને જ'ગલી પ્રાણીએ સ્હામે પોતાનુ” 
રક્ષણુ કરવાની તાકાત કમી થાય છે. છેલ્લાં લગભગ સાઠ વર્ષથી 
આ અનિષ્ટ સ્થિતિ હિ'દમાં પ્રચલિત થઇ છે અને પરિણામ તે. 
પ્રજા વધારે નિર્ખળ અને કમજેર થતી ગઇ છે. દુનિયાને ખીન્ને 
ફોઇ પણુ ડુભોગી દેશ હશે કે જ્યાં આવો કુર પ્રતિખ'ધ. 
રચાચેો। હોય ! 
અ'ઝુશેની અવાધ. 


હુથીઆર અને લશ્કર સ'બ'ધી અ'મુશે। ઉપર ગણાવ્યા. 
વરન્તુ-ખાસ કરીને છેલ્લા દશકામાં-જે અ કુશે પ્રજા ઉપર 
મૂકવામાં આવ્યા છે અને પ્રજાની ઉશએ રેોકવાને જે નવા 
માર્ગ રચાયા છે તે વિષે આપણે શું કહીશું ? ડાંઇ કારણુ દશોવ્યા 
શિવાય અને કઇ પણુ ઈન્સાક્‌ આપ્યા શિવાય અનેક પુરૂષોને 
દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા છે. જયુરી સિવાય અને ક્વચિત્‌ 
અ.રોપીની ગેરહાજરીમાં આરોપીને ગુન્હેગાર ઠરાવવામાં 
આવ્યા છે. ગયા સૈકાથી જ છાપખાનાની જે સ્વત'ત્રતા હિન્દ 
ભોગવતુ' હતુ' તે હાલ નવા કાયદાની રૂએ ઘણે અ'શે કપાઈ 
ગઇ છે અને લેખકે। તેમજ છાપખાનઃના માલીકે। પોલીસની 
મહેરબાનીને આધીન રણે છે. સુકરર કરેલા પ્રદેશમાં જાહેર 
સભાએ ઉપર અ'કુશ મૂકવાનો કાયદો! ઘડવામાં આવ્યે છે. 
છેવટે લડાઈ ને અ'ગે રાજકીય શાંતિ માટે જે કાયદો પસાર 
કરનબામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે શકદાર માણુસોને અજ્નુક ગામમાં 
પૂરી રાખવાની' સત્તા પોલીસને આપવામાં આવી છે; તેમ જ 
અસુક અસુક ગુન્હાની તપાસ ખાસ નીમાવેા કમીશનરેા 
આગળ ચલાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વિશાળ 


(1૧૬) 
“અને હાનિકારક સત્તાઓને। વધારેમાં વધારે ઉપયોગ પ'જાખ 
અને બ'ગાળમાં થયો! છે અને વખતો વખત દેખીતી રીતે ક'ઈ 
પણુ કારણુ શિવાય આખરુદાર ગૃહુસ્થેને તેમ જ વિદ્યાર્થીઓને 
અઝ્નક ગાસમાં પુરાતા આપણે નેઇએ છીએ. આ સ્થિતિમાં સઉ 
કોઇ ફ'પે છેઃ છાપામાં લખનાર તેમ જ સભામાં ભાષણુ કરનાર, 
શાન્ત ગૃહુસ્થે તેમ જ નિર્દોષ વિદાર્થીએ।--કારણુ કે ત્હેમને 
ખખર નથી કે આ અટપટા કાયદાનો પ્રથોગ ત્હેમના ઉપર 
કયારે કરવામાં આવશે ! 
ત'દુરસ્તી અને કેળવણી. 

આટલુ* અનિષ્ટ રાજનીતિ અને અ'કુશ રૂપ કાયદાએ! 
વિષે. પરન્તુ સરકાર સ્હામે આપણી ફ્ૂરીઆદ આટલેથી જ 
અટકતી નથી. દેશમાં અનેક ન્હાના મ્હાટા સુધારા કરવાની 
જરૂર છે કે જે શિવાય હિન્દ ખીન્ત સુધરેલા દેશોની હારમાં 
માનપૂવક શૈ।ભી શકે નહિ. અત્રે વિગતોમાં ઉતર્યા શિવાય બે 
સુખ્ય ખાખતો લઈશુ' (૧) તરુરસ્તી, અને (૨) કેળવણી. 
ગામડાંએ તેમજ શહેરે સુધરેલાં સર્વ ધોરણુ અનુસાર અનેક 
રીતે અસ્વચ્છ રહે છે અને પ્લેગ, કોલેરા અને મેલેરીઆ વર્ષે 
વર્ષે મતુષ્યોનો સ્હાટો ભોગ લે છે. સરકાર આ અસ્વચ્છતા 
દ્ર કરવા અને આ વ્યાધિઓ કમી કરવા શા ઉપાય ચોજે છે 
મેલેરીયા તેમજ તંદુરસ્તીના સામાન્ય સવાલે। ચર્ચવાને સરકારે 
અનેક પરિષદો ખોલાવી છે પણુ ત્હેનું બ્યાવડારિક પરિણામ 
ઘણું જ નજીવુ' છે. ખાકી, લોકલ ખૉંડ અને મ્યુનિસિપાલી- 
ટીને આ કામ સરકારે સ્હોટે ભાગે સોંપી દીધુ' છે. પણુ શ)” 
“તેથી ત્ડેની જવાબદારી ખ'ધ થાય છે ! લે।કલ બૉંર્ડેને વધુ કર 


₹ ૧૪ 2 


નાંખવાનો સત્તા નથી તેથી ત્હેને આ કામને માટે જેઇતાં નાણું 
સરકારે જ પૂરાં પાડવાં જઇએ. પણુ કેઈ ઇલાકાનેો ત'દુર- 
સતીના કે લોકલ બૉર્ડનો રીપાટે ઉઘાડતાં જણાશે કે જે હુજરો 
ગામની ત*દુરસ્તી ત્હેને સુધારવાની છે ત્હેને માટે આપવામાં 
આવતી જુજ રકમ કર મશ્કરી રૂપ લાગે છે. ત'દુરસ્તી ખાતાને 
આપવામાં આવવી ન્ટાની ગ્રાન્ટ ઢાલ સ્હોટે ભોગે થોડા શહે- 
રની મ્યુનિસિપાલીટીને આપવામાં આવે છે અને તેથી ત્હેમાંજ 
પાણી અને ગટરેોની વ્યવસ્થા થાય છે. ખાકીનાં હુજારાો અને 
લાખો ગામ અને શહેરો ક'ઈ પણુ દરકાર વગર કુદરત અને 
ઇશ્વરને શરણે રહે છે. થોડી જગ્યાએ ઇસ્પીતાલે ઉઘાડવામાં 
આવી છે પણુ તે નથી ગામડાંઓની પાસે કે નથી પુરતી 
સ'“ખ્યામા. 

ત*રુરસ્તીના પ્રમાણુમાં કેળવણીનાં સાધનોની જરૂર 
વધારે છે કે આછી એ અસે કહી શકતા નથી. પરન્તુ એટલું 
તો હુવે સ્વય'સિદ્ધ છે-અને ખુદ સરકાર પણુ ત્હેની ના પાડી 
શકશે નહિ-કે હિન્દનો દરેક વતની, ફૂક્ત લખતાં વાંચત' પણુ 
ન જાણે ત્યાં સુધી દેશમાં કેળવણીને! પ્રચાર થયે। છે એમ કહી 
શકાય નહિ. ઉપરાંત એ પણુ સપણ છે કે કેળવણી મફત અને 
કૂરજીયાત કરવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી આ સાધ્ય સિધ્ધ થરો 
નરિ. અને છતાં સથ્કારે મટુમ શ્રી. ગોખલેનુ' ફરજીયાત ફેળ- 
વણી વિષે નરમમાં નરમ બીલ નાપાસ કર્યું” તેથી સર્વત્ર નિરાશા 
પ્રસરી રહી છે. હાલ સુધરેલા ગણાતા સવે દેશ કેળવણીની આ 
પધ્ધતિથી ઉન્નતિ પામ્યા છે અને તે સાધન હિન્દને ન આપ- 
વામાં સરકારે હિન્દને ઘણે! અન્યાય કર્યો છે. 

ઉપરાંત, કેળવણી ફરજીયાત ન થાય વ્યાં સુધીમાં વધારે 
સે વધારે નિશાળો સ્થાપવી એ તો સરકારને! સ્પષ્ટ ષર્મ છે. 


( ૧૮) 


જયારે સુધરેલા દેશમાં દરેક ગામમાં એક કરતાં પણુ વધારે 
નિશાળ છે ત્યારે અહીંઆ ગામેગામ એક નિશાળ તે તુરત 
સ્થપાવી જોઇએ. પરન્તુ હાલ કેળવણી માટે એટલાં ઓછાં 
નાણાં સરકાર આપે છે કે જેથી ૪૦ કે ૫૦ હુજાર ગામવાળા 
પ્રાંતમાં વધારાની ફ્કત સેો। દોઢસો કે તેથી પણુ થોડી નિશાળ 
દર વર્ષે સ્થાપી શકાય. શ્રી. ખાોખલેએ જણાવ્યુ'હતુ' કે આ વેગે 
કેળવણીના સ'પણુ પ્રસાર માટે સૈેકાએની વાર લાગશે. અને 
આ આવશ્યક સુધારા માટે તેટલા વખત સુધી રાહુ જેવાને કે।ણુ 
તૈયાર છે ? 


પ્રજાની સત્તા. 

ઉપર જણાવેલા ગ'ભીર અનથો ટ્ર કરવાને અને ઉપ- 
ચોગી સુધારા ચોજવાને પ્રજાને હુસ્તક હાલ કેટલી સત્તા છે? 
સ્થાનિક સ્વરાજ્ય વિષે એક જુદો લેખ પ્રકટ કરવામાં આવશે 
એટલે તે વિષે અત્રે ચચો ફરવાની જરૂર નથી. એટછુ' જ કહેવુ” 
બસ છે કૈ મ્હાટા ભાગનાં સ્થાનિક મ'ડલેમાં ટુજી સરકારથી 
નીમાએલા સભાસદોની વધુ સ'ખ્યા છે અને જયાં ચુ'ટાએલા 
સભાસદની વધુ સ“ખ્યા છે ત્યાં પણુ-અસ્રુક અપવાદ શિવાય- 
અમલદારેનાો અ'કુશ મજબૂત્‌ છે. ઉપરાંત ત્ડેમનાં કાયનેઇ 
સુખ્ય આધાર સરકારની ગ્રાન્ટ ઉપર છે-જે ગ્રાન્ટ વધતા ઘટતા 
પ્રમાણુમાં ક'જાસપણુ આપવામાં આવે છે. 

પ્રાન્તિક અને વડી સરકાર તરફ નજર કરતાં જણાય છે 
જે કારોબારી મ'ડળમાં એક હિન્દી સભાસદ હુવે છેલ્લાં થોડાં 
વષથી સરકાર તરફથી નીમાય છે. આ પસ'દગી કવચિતૂ સારી 
અને સાધારણુ રીતે અનિષ્ટ પ્રકારની હોય છે. પરન્તુ સારામાં 
સારે હિન્દી સભાસદ પણુ નીમાય લ્ારે પ્રજાને તે જવાબદાર ન 


( ૧૯૪) 


હોવાથી પ્રજામતથી ખ'ધાતો નથી. ઉપરાંત ત્હેના અવાજ ખીજા 
અનેક અમલદારોના નાદમાં ઢ'ઝાઇ જ વાને સ'ભવ ઢુમૈશાં રહે છે. 


પ્રાન્તિક ધારાસભામાં ટાલ બિનઅમલદારી સભાસદોની 
સખ્યા વધુ છે પણુ પ્રજાથી ચુ'ટાએલા સભાસદોની સ“ખ્યા કમી 
છે. ખાછીના સરકારે નીમેલા સજ્જનો--રાજાએ અને રાવ 
સાહેબો સાધારણુ રીતે સરકારના મતને સ'મતિ આપવામાં જ 
પોતાનો ધર્મ સમજે છે. વડી ધારાસભામાં તો અમલ 
દારેોની સ્પષ્ટ રીતે વધુ સ*ખ્યા છે કે જેથી પ્રજાટ્ઠીય ઠરાવ 
બધુ મતે પસાર થવાને સ'ભવ પણુ રહેતો નથી. આ ખન્ને 
સભાઓના સ'બ'ધે પ'ડિત મદન સોહટુન માલવીઆએ 
છેલ્લી કૉંગ્રેસમાં ધણા લાગણીભર્યા શખ્દોમાં પોતાના લાંબ! 
અતુભવને ઉદ્દેશીને જણાવ્યુ' હુતુ' કે ત્હેમાં જયાં સુધી સુ'ટા- 
એલા સભાસદોની વધુ સ*ખ્યાને સ્થાન મળરે નહિ ત્યાં સુધી 
કે'ઈ પણુ મ્હોટા પ્રજાકીય સુધારાની આશા વ્યર્થ છે. પ્રજાના 
અતિશય ખાહોાશ પ્રતિનિધિએ આવશ્યક સુધારાની નરમમાં 
નરમ દરખારત મૂકશે, પણુ સરકાર ત્હેને સહેલાઇથી નપાસ 
ઝરી શકશે. ઉપરાંત ધારાસભાઓની ઢાલ સત્તા એટલી સ'મુ- 
ચિત છે કૈ કે!ઇ પણુ ઠૅરાવ સરકાર સ્વીકારે તે! પણુ ત્ડેતુ' વજન 
થોાડુ' જ છે. અ'દાજપત્ર ધારાસભાને જાહેર જ કરવામાં આવે 
છે પણુ ત્હેના ઉપર સભાના મત લેવાતા નથી--જયારે નાણાં 
ઉપર અ'કુશ રાખવાની સત્તા દુનિયાની સર્વ ધારાસભાઓનુ' 
સ્ુખ્ય શસ્ત્ર ગણાય છે. 

આ ઉપરાંત આપણે લક્ષમાં રાખવું જેઈએ કે સમગ્ર 
હિન્દી સરકારની રાજનીતિ અને અમલ ઉપર હિન્દી વજીરને 
અ“મુશ છે. તે વજીરની સભામાં થોડાં વષથી બે હિન્ટીએ નીમ- 


(ર૦) 


વામાં આવ્યા છે. પરન્તુ લે સભા મુખ્યત્વે કરીને વજીરને 
સલાહુ આપવાને જ નીમવામાં આવે છે અને ત્હેમાં પણુ અમ- 
લદારોાની વધુ સ'ખ્યા છે. એટલે હિન્દી રાજ્ય ઉપર ઇંગ્લ'ડની 
સત્તાના પ્રત્યક્ષ પુરાવા શિવાય આ સમગ્ર વ્યવસ્થા શી ઉપયોગી 
ગરજ સારે છે એ સમજવું સુરફેલ છે. 


રવરાજય ૨.1 સાટે? 

બ્રિટિશ રાજત'ત્રે કેટલા હુક હિન્ટીઓને આપ્યા નથો 
અને ત્હેમની સ્થિતિ સુધારવામાં તે ફેટલું પછાત પડયું છે તે 
આપણે જેયુ'' તેમ આ અપમાનકારક અને અસહ્ય સ્થિતિમાંથી 
ખ્ટાર નીકળવાને હિન્દને કેટલી રાજકીય સત્તા આપવામાં 
આવી છે તે પણુ આપણે ન્નેયુ'. ઇતિહાસના સમગ્ર પ્રદેશમાં, 
થોડા જ દેશ આવી તરેહુવાર, બિનમુદરતી અને અધોગતિકારક 
સ્થિતિમાં મૂકાયા હુશે. આપણાં હુથીઆર ઉતર્યાં અને લશ્કરન 
માર્ગ આપણુને બ'ધ થયા તેથી પ્રજા અશડ્ત અને નિર્ખલ થઇ; 
જુના હુન્નરો તૂટી ગયા,અને નવા ઉયાગોને ઉતેજન ન મળ્યું એટલે 
પ્રજા નિધન થઈ; ખેતીવાડી-જે ત્હેના એક જ આધાર રહ્યો- 
તે વારવાર પડતા દુષ્કાળના ત્રાસથી અને આકરા મહેસુલથી, 
ખેડુતોને સુખરૂપ થવાને ખદલે ભારરૂપ-૩્વચિત અસહ્દા લાગે 
છે; ઉંચી નેોકરીનાં દ્રાર એક પાસ હિન્ટીએ સ્હામે ખધ 
થયાં તેો। ખીજી પાસથી ત્હેના પગ,ર અમેરિકા, જાપાન અને 
ખુદ ઇંગ્લાડનાં કરતાં વધારે આંકવામાં આવ્યા છે, એટલે 
ઓછા થએલા ધનને વધારે ને વધારે હિસ્સો પરદેશ જાય 
છે; ખીજી પાસ શારીરિક અને માનસિક ઉતન્નતિનાં સાધને 
કીડીને વેગે પ્રગતિ પામે છે; અને આ સર્વથી પણુ જે વધારે 
અસહ્ય લાગે છે તે એ કે પ્રજાની જીભ અને કલમ ઉપર 


(ર૨૧) 


અથાત મન ઉપર આવા સખ્ત અ'મુશ સુકવામાં આવ્યા છે- 
મનુષ્ય હદયના સામાન્ય હુક ઉપર વાં અઢપટાં ખ'ધનો 
મુકવામાં આવ્યા છે કે જેથી સમગ્ર રાજ્ય હિન્ટીવાનોના જીવ- 
નવિકાસને પ્રતિખ'ધરૂપ ખને છે. 


જે વ્યાધિ ગ'ભીર હોય તે ત્હેનો ઉપાય પણુ સીધે 
અને સચોટ હોવે! જેઇએ. હુવે આપણે! એવો મકકમ અભિ- 
પ્રાય થયે! છે કે ખ્રીટીશ સાસ્રાજયના સેવક તરીકે નહિ, 
પણુ મિત્ર તરીકે પદ્દી હિન્દને મળવી જ જેઈએ અને ખ્રીટીશ 
સાષ્રાજ્યનાં સ'સ્થાને જેવુ* સ્વરાન્ય આપણુને મળવાથી 
જ દેશમાં આખાદાની અને સુખ ફૂરી ફેલાશે. દેશના વત- 
નીઓ જ્યારે બ્રિટનની સહાયથી રાજતંત્રનું સુકાન હાથ ધરશે 
ત્યારે જ ત્હેમના કપાલ ઉપર લાગેલી અનેક કાલી લીટીઓ 
ભુસાશે અતે શારીરિક શક્તિથી અને આથિક આખાદાનીથી 
માનસિક પ્રતાપથી અને નેતિક શોર્યથી હિન્દ ફરીથી જગત્‌ના 
દેશોમાં માનભયું' સ્થાન લેશે. 

હિન્દને તેમ જ ઇંગ્લંડને આ વ્યવસ્થાથી અનન્ય લ ભ 
થશે. હિન્દ વધારે ધનવાન થતાં બન્ને દેશ વચ્ચે વેપાર ઘણે । 
વધરે-હિન્દ ઇંગ્લંડને વધારે માલ લેરો અને ઇંગ્લંડ હિન્દમાંથી 
વધારે સુન્દર સામાન અને કાચે। માલ મેળવશે. હિન્દના ઉત્તમ 
હુક સિધ્ધ થરો અને ત્ડેનુ' અન્તકરણુ સ'તોષાશે એટલે જે 
દારૂણુ અવિશ્વાસ હાલ અનેક અનર્થો ઉપજાવે છે તે જડસુળ 
નાશ પામરે. હિન્દવાસીએ। પોતાના દેશની આનન્‍્તર વ્યવસ્થ। 
ઇ'ગ્લંડની દેખદેખ નીચે પણુ સ્વતંત્રપણુ કરશે અને સાપ્રા- 
જયની સભામાં દાખલ થઈ ઠદેશપરદેશની વિશાળ રાજનીતિ 
વિચારવામાં સહાય આપશે. ખન્ને દેશ વિદ્યાકળાના લેમજ 


(૨૨) 


ધર્મ તત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ ક્ષેત્રોમાં સઢુકાર કરશે અને પુર્વ 
પશ્ચિમના સંથોગતું ઉત્તમ પરિણામ જગતને બતાવરે. આમ 
ઈંગ્લંડ અને હિન્દનેો સુચોગ ત્હેમને અને' આખા જમાનાને 
લ્રાભદાયક થશે. 

પણુ આધેક અને રાજકીય દલીલો ઉપર જ સ્વરાજ્યની 
માગણીને આધાર નથી. હિન્દ સ્વરાજ્ય માગે છે કારણુ કે 
વ્યક્તિની સ્વત'ત્રતા અને રાષ્દ્રીય સ્વરાજય એ સુપરેલી 
આલમના મ-ત્ર છે, અને જે સુધરેલા સામાજયને તાબે હિન્દ 
છે ત્હેમાં મ્હાટા સસ્થાનોને સ્વરાજ્ય મળેલુ' છે; હિન્દ ૨વ૨ાજ્ય 
ચાહે છે કારણુકે પ્રાચીન કાળમાં અને પછીના જમાનામાં ડિન્દે 
સ્વરાજ્યમાં જે માનસિક ઉન્નતિ અને સાંસ્રારિક જાહોજલાલી 
જઞેગવી છે ત્હેનું તે મુનજીવન કરવાને તલસે છે; અને વધારામાં 
જે પવિત્ર અને દેવી ભાવનાએ।, ત્ડેને પ્રાચીન સુધારાના કીમતી 
વારસા રૂપે મળી છે તે સ્વરાજ્ય સ્થપાતાં જ સિધ્ધ થશે અને 
સમગ્ર જગતમાં હિન્દી સૂર્યના તેજસ્વી કિરૃણુ રૂપે ઝગમગશરે. 

હિન્દવાસીએનુ' પરમ સાધ્ય આધ્યાત્મિક સૈૌક્ષ છે. 
પરન્તુ સાંસારિક સ્વત'ત્રતા શિવાય આદ્રમાનો પરમ વિકાસ 
અશકય છે અને તે સ્વત'ત્રતા અર્થેજ હિન્દ બ્રિટન પાસે 
સ્વરાજ્યનેો હુક રજુ ડરે છે. 


ન ૧ 
યંગ ઈન્ડીયા. 
ઇ'મેજી અઠવાડીંક પત્ર. 
[હુન્દ સ્વરાન્ય માટે ચળવળ ડરતુ' 
રાજકીય અને સામાજીક સુષારણુનુ' પત્ર 
વાષિક લવાજમ રૂ. ૫-૦-૦ 


તંત્રી અતે પ્રકાશક. 


જમનાદાસ ક્રારેકાદાસ ખી. એ. 
૩૪ ચોપાટી રોડ, સુ'બાઈ* 


નવજડવન 
અને 


સાત્વ 


નવા જસાનાના વિચારે અગ્રે 


પ્રસારતુ માસિક. કિ 
વાથિંક લવાજમ ૨. ૨). યુસ્તકશાલાુ્મો, ગુજરાતી નિશાળન 
શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે રૂ. ૧-૧૧-૦. 
હિન્દુસ્થાનની ખહાર ર-૮--૦. 








તત્રી અને પ્રકાશક. 
5ન્દુલાલ ડૅનેયાલાલ યાજ્ઞિક. ખી. એ. એલ એલુ. ખી. 
સર્વન્ટ્સૂ ઓંક્‌ દન્ડિયા સોસાઈટી, ગીરગામ-ગુ' બઈ. 


